Year 6, Issue 58, May - June 2013 IPINAMIMIGAY NG LIBRE PT glo - 0A sna 


(di LA OLANN GULAT! (AYGAII |5 jall 
G. Kuwait Philippine Cultural Center 


UPANG TAYO'Y MAGKILALANAN “:: ua ybasil 


PHILIPPINE EMBASSY KUWAIT 

Faiha Area, Block 6, Villa No. 153 

Nouman Bin Basher St. corner Damascus Road 
Tel. 22511806 ext. 2013 e-passport 

Tel. 22511806 ext. 2015 marriage inquiry 

Tel. 22528422 ext. 2001 operator 

Fax: 22511805 

www.philembassykuwait.gov.kw 


POLO (Phil. Overseas Labor Office) 

Faiha Area, Block 6, Villa No. 152 

Nouman Bin Basher St. corner Damascus Road 
Hotline: 995-58527 

Tel. 22528433, 22525082 

Email: polokuwait2012@yahoo.com 

Email: jabriyaowwakwt2011 @gmail.com 


COMPUTER SCHOOL 


ICSA-CITC Computer Institute 
8th Floor, Panasonic Tower 
Behind KFC, Maliya, Kuwait City 
Tels. 22467301, 22403408 
99302850, 96621592, 66001263 
Email: info @icsa.us 

Website: www.icsa.us 


FILIPINO PEDIATRICIAN 


DR. EMILY ZAPANTA 

Al-Sayegh Clinic, Mangaf Coastal Road 
Opposite Fahaheel Sea Club 

Tel. 65845687 

Email: info @alsayeghclinic.com 


PINOY CARGO/FORWARDER 


CEBUANA GULF Express Cargo 

12 Al-Aziziya, Al-Asfour-2 Complex 

(Back of Sultan Center), Mangaf, Kuwait 

Tels. 23717182, 66610870, 69900554, 55775199 
Contact: Ms. EVA 

Email: cebuanagulfcargo@yahoo.com 


LBC Express (Hari ng Padala!) 

Fahad Al-Salem St., Block 13, Shop 28 Basement 
Coupon 1, 2, 3, Alsalhiya, Kuwait City 

Tel. 22461522 

Contact: RIAN JAY BANAGA (Team Leader-Kuwait) 
Mobile: 51102610 

Email: rpbanaga @Ibcexpress.com 


EZ Cargo Co. 

Door to Door Services 

PHILIPPINES - ETHIOPIA - INDONESIA 
Air freight/Sea Freight 

Kuwait, Shuwaikh (Al-Fahm Roundabout) 
Tel. 24911088, Fax:24927099 

Email: ez.cargo@yahoo.com 

Contact: ERIC (965)97207409 


United Express Cargo 

Jleeb - Office No.5, Grnd FIr., Muta'ab Complex, Opp. Jleeb 
Telecomm., Block 748 

Fahaheel - Mez. Flr. Office No.21, Mughal Mahal Bldg., Behind 
Center Point, Beside Masjid 

Marlyn Marzo 60915098 - 99908277 - 66055758 


PINOY SHOPS 

SISTER'S COLLECTION 8: BEAUTY PRODUCTS 
Basement, Hotline Billiard, Salhiya Tower 
Opposite KFC - Kuwait City 

Contact: Ms. RHODA 

Tel. 60932262 


JGS KABAYAN Online Store 
Bags, T-shirts, Health 4 Beauty Products, etc. 
www.facebook.com/jgs.kabayan 


BACLARAN SALHIYA 

For Shoes 8 Bags 

B.15, Basement, Salhiya Tower, Kuwait City 
Tel. 22436473 
www.facebook.com/baclaran.salhiya 


WHOLE CARE HOME MEDICAL CARE SERVICES 
Second Floor, Office No. 127 

Qais Al-Ghanim Bldg. 

Block 7, Makka St., Fahaheel 

Contact: Arlene Dalal Custodio 

Tel. 23915779, 97983200-Dalal, 55181951-Joan 


PANGASINAN STORE 

All kinds of Filipino Food 84 Cosmetics 
Farwaniya, Block 3, St. 111, AlI-Othman Comp. 
Tel. 66774527, 24747785 


PINOY RESTAURANTS 

MARIO'S RESTAURANT 

Fahaheel (near NBK, behind Al-Baha Store) 
Tel. 23916677 


PINOY ENTREPRENEURS 

CLASSIC HERBS INTERNATIONAL CO. 
(CHIC International) Instant Negosyo 
Office No. 10, Mezzanine Floor 

Jollibee Bldg., Kuwait City 

Contact: Gerben Gumapac 

Tels. 66454291, 55884342, Viber 69996079 


AlIMGlobal Products, C24/7, Complete, etc. 
ALLIANCE IN GLOBAL (Nature's Way) 
Rockstars - Dream Team Alliance 

Contacts: JoeyTabs - 66482289 (Farwaniya) 


Forever Living Products 
Sis. Hajar - 65767679 


PAGUSAPAN... Gp 


Mundo 


Mohammad Ismail AI-Ansari 


Khalid Abdullah Al-Sabea 


Ullessis Faeldin Abaya, Sr. 


Joselito Tabing 
Issa Mohammad Tragua 
Ust. Abubaidah Salud Satol 
Ust. Marouf Baraguir Ali 
Ust. Wahibie Tamama 
Ust. Muslimin Palami Bhiruar 
Bro. Muhammad F. Sumaway 
Sis. Sarah Mailyn Rodriguez 
Sis. Elisea Um Ismael Vallado 
Usta. Pahima Guiabal 
Usta. Halima Mantawil 


Alvin Baltazar 
Gervin Callo 
Laurencio Bulosan, Jr. 


Kuwait Philippine Cultural Center 
Farwaniya, Block 1 
Street 74 corner Street 72 
Building 12 
Phone 24712574, 24756796 
Fax (965) 24712574 (102) 
Hotline: 97802777 
www.kpcecenter.com 
www.pagusapan.com 


[isng binaon irketing 
unication 


www.zukhruf. net 
Tel. 99993072 


ng Pag-usapan Po Natin! 
Filipino Magazine ay ang 
onthly publication ng 


KPCCenter. Ang Kuwait Philip- 
pine Cultural Center ay isang 
kalipunan, isang kongregasyon, 
at isang center kung saan nag- 
tatagpo ang mga layunin para 
sa kaunlaran sa pamamagitan 
ng pakikipag-ugnayan sa mga 
Filipino sa Kuwait, ano man 
ang kanilang relihiyon, tribo, at 
kasarian. Ang layunin nito ay 
upang makapagtatag ng isang 
sentrong pangkultura at pang- 
edukasyon upang tangkilikin 
ang lahat ng maiinam na kultura 
at mga anyo ng edukasyon. 
Ito rin ay nakikipagkasundo, at 
lahat ng mga gawain nito ay 
sa pamamaraang tuwiran at 
katamtamang pakikitungo, na 
nag-aanyaya sa lahat upang 
sama-samang makapagtatag 
ng bukas na mga talakayan 
tungkol sa lahat ng aspeto ng 
pamumuhay. 


Ang mga nilalaman, panan- 
aw at mga opinyong nailathala 
sa magazine na ito ay di kailan- 
gang kumatawan ng KPCCenter, 
kahit pa ito ay isinulat ng isang 
empleyado nito. Ang lahat ng 
pagsisikap ay ginagawa upang 
maiwasan ang pagkakamali sa 
mga impormasyong nilalalaman 
ng mga artikulo, ngunit, walang 
pananagutan kahit anuman ang 
maaaring ipagpalagay sa mag- 
azine na ito o sa tagapaglathala 
nito, ang KPCCenter. 


Para sa mga komento at 
mga katanungan, mag-e-mail 
sa: pagusapan@gmail.com 


LOW 23 GI ya 


GV aa 


Pagtawid sa Tuktok 
ng Mundo 


ATAGAL nang pinapangarap 
ng mga nabigante na 
makatuklas ng daan sa hilaga 
na magdurugtong sa karagatan 
ng Atlantiko at Pasipiko. Pero may 
malaking problema: nahaharangan ng 
yelo sa dagat ng Artiko ang rutang ito. 


Sa kabila nito, determinado pa rin 
silang makahanap ng shortcut patawid 
sa tuktok ng mundo. Pagsapit ng ika- 
16 na siglo, ang mga ruta ng kalakalan 
sa Silangan --na dumaraan sa palibot 
ng dulong timog ng Aprika at Timog 
Amerika--ay hawak ng Portugal at 
Espanya. Ang mga mangangalakal ng 
ibang bansa ay kailangang maghanap 
ng ruta sa hilaga para magkaroon sila 


ng pagkakataong makipagkalakalan 
sa Silangan. Marami ang sumubok, 
kabilang na ang mga sumusunod. 


Noong 1553, 
pinangunahan nina Sir Hugh 
Willoughby at Richard Chancellor ang 
unang ekspedisyon ng mga Ingles. 
Nagkahiwalay ang kanilang mga 
barko dahil sa isang bagyo. Napilitan 
si Willoughby at ang kaniyang mga 
kasama na manatili sa baybayin 
ng Kola Peninsula sa malayong 
hilagang bahagi ng Russia sa panahon 
ng taglamig. Dahil hindi sila handa, 
hindi nila natagalan ang gayong 
kalagayan at namatay sila. Gumawa 
naman ng daungan si Chancellor 


2 | Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! 


sa Arkhangel'sk. Mula roon, 

naglayag siya patungong Moscow 
nang imbitahan siya ni Czar Ivan IV 
Vasilyevich, the Terrible. Hindi nakakita 
si Chancellor ng ruta papuntang Asia, 
pero nakapagbukas siya ng daan para 
sa kalakalan ng Britanya at Russia. 


Mga Olandes: Noong 1594, unang 
naglayag si Willem Barents sa Novaya 
Zemlya.Pero noong 1596, sa kaniyang 
ikatlong paglalayag, na-trap ang 
kanilang barko sa yelo at tuluyan 
nang nasira pagdaan niya sa dulong 
hilagang ito ng Russia. Tiniis nila ang 
matinding taglamig sa isang silungan 
na yari sa mga inanod na kahoy. 
Nabuhay sila sa pagkain ng karne 

ng polar bear at nakabalik sakay ng 
dalawang maliliit na bangka. Habang 
naglalayag pabalik, namatay si 
Barents. 


Mga Ruso: Sinuyod ng mga Ruso 
ang Siberia at ang bahagi ng Russia 
sa Malayong Silangan. Sa loob 

lang ng 60 taon, mula noong 1581 
hanggang 1641, naglakbay sila mula 
sa Kabundukan ng Ural papuntang 
Pasipiko. Noong panahon ding iyon, 
binagtas ng mga Cossack ang mga 
ilog sa Siberia papuntang Karagatang 
Artiko. Sinakop nila ang Siberia para 
sa Russia, at pinasimulan nila ang 
paglalayag sa hilagang-silangang 
baybayin ng Siberia. Noong 1648, 
naglayag ang mga Ruso sa tinatawag 
ngayong Bering Strait, na isinunod 
sa pangalan ni Vitus Bering, isang 
nabiganteng Danes. 


Iba Pang Ekspedisyon 


Mula noong 1733 hanggang 

1743, halos isang libong lalaki sa 
pangunguna ni Bering ang naglakbay 
para tingnan ang mga baybayin ng 
Artiko at Pasipiko sa Russia. Hinati 
niya ang mga ito sa pitong grupo. 
Ilang beses silang na-trap sa yelo, 

at maraming marino ang namatay. 
Gayunpaman, nagawan nila ng mapa 
ang halos kabuuan ng baybayin 

ng Artiko. Malaking tulong sa mga 
sumunod na naglayag sa Artiko ang 
mga impormasyong naipon nila-- tsart, 
lalim ng tubig, at kondisyon ng yelo. 
Ang mga barkong ginamit sa mga 
paglalayag na ito sa Artiko ay gawa 
sa kahoy. Gayunman, ipinakita ng 
ekspedisyon ni Bering na hindi talaga 
kaya ng mga barkong ito na tumawid 


Mula noong 1733 hanggang 1743, halos 
isang libong lalaki sa pangunguna ni 

Bering ang naglakbay para tingnan ang 
mga baybayin ng Artiko at Pasipiko sa 
Russia. Hinati niya ang mga ito sa pitong 
grupo. Ilang beses silang na-trap sa yelo, at 
maraming marino ang namatay. 


KARAGATAN 
ARTIKO 


RUTANG BINAGTAS NINA 


pp Sir Hugh Willoughiby at Richard Chancellor 
mp Willom Barents 


Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! | 3 


sa Northern Sea Route.“Noong 1778, 
ganiyan din ang naging konklusyon 
ng Britanong manggagalugad na si 
James Cook. Nang maglayag siya 
pakanluran sa kahabaan ng Bering 
Strait, hindi siya nakadaan dahil sa 
yelo. Isang siglo pa ang lumipas 
bago matagumpay na nakapaglayag 
si Nils Adolf Erik Nordenskidld ng 
Finland sa rutang ito sakay ng barkong 
pinaaandar ng singaw. 


Husay ng mga Ruso 


Pagkatapos ng rebolusyon sa Russia 
noong 1917, mga barko lamang 

ng Russia ang pinahihintulutang 
maglayag sa Russian Arctic. Mula 
dekada ng 1930 patuloy, dinibelop 

ng Unyong Sobyet ang Northern Sea 
Route at nagtayo sila ng daungan na 
nakatulong sa mga bagong industriya. 
Kaya naging bihasa ang Russia sa 
paglalayag sa Artiko. 

Noong Cold War, sarado pa rin ang 
Northern Sea Route sa mga barko ng 
ibang bansa. Dahil sa mga pagbabago 
sa pulitika at kalakalan, binuksan ng 
mga awtoridad sa Russia ang rutang 
ito para sa iba't ibang bansa at malaki 
ang naging pakinabang dito. 

Noong tag-araw ng 2009, dalawang 
barkong pangkargamento ng 
Alemanya ang dumaan sa Bering 
Strait. Naglayag sila pakanluran 


sa hilagang karagatan ng Asia 

at Europa na halos walang yelo 
patungong Netherlands. Ito ang 
unang pagkakataong nakapasok sa 
Northeast Passage ang kompanya 
ng mga barko na hindi Ruso. Mas 
maikli nang mga 5,560 kilometro 
ang nilakbay ng mga barkong ito at 
nabawasan nang sampung araw ang 
kanilang paglalayag. Ayon sa tantiya 
ng kompanya ng mga barko, nakatipid 
sila ng mga 300,000 euro (5450,000, 
U.S. noon) sa bawat barko dahil sa 
shortcut sa Artiko. 


Sa ngayon, mabilis na natutunaw ang 
yelo sa dagat ng Artiko. Kaya maaari 
nang maglayag tuwing tag-araw sa 
malalaking bahagi ng karagatang 

ito. “Kung patuloy na matutunaw ang 
yelo, bagaman makasasama ito sa 
kapaligiran, maiiwasan naman ng mga 
barko ang mababaw na bahagi sa 
baybayin ng Russia at makapaglalayag 
ang mga ito sa pinakamaikling ruta sa 
pagitan ng Atlantiko at Pasipiko --sa 
mismong tuktok ng mundo. (Gumising! 
Magazine) 


“"Northern Sea Rowie” ang tawag ng mga Reso sa kilalang 
Northeast Passage. 


“" Dabal dito at sa iba pang salik, halos naging triple ang haba ng 
panahon na puwede nang makapaglayag sa silangang Artiko 
am mahigit doble naman sa kanlurang Artiko. 


4 | Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! 


Mga Munting 
Mansiyon ng 


Istanbul 


o Makikita ang mga hawlang gawa sa kahoy sa 
maraming lugar sa daigdig. Ang mga hawla ay 
tamang-tamang kainan at pugad ng mga ibon. 
Dito nila inaalagaan ang kanilang mga inakay. 
Proteksiyon din nila ito mula sa mga maninila at 
iba pang panganib. Sa Istanbul, ang mga hawla 
ay dinisenyo para magmukhang totoong gusali. 
Ang ilan ay parang mansiyon, ang iba naman ay 
moske o palasyo." Tinatawag ang mga ito na ba- 
hay ng mga kalapati, mansiyon ng mga ibon, at 
palasyo ng mga maya. 

Ang pinakamatanda sa mga hawlang ito ay gi- 
nawa noon pang ika-15 siglo, at sunod ito sa ar- 
kitektura ng mga Ottoman. Simple lang ang 
mga hawlang ito, pero simula noong ika-18 sig- 
lo, naging marangya ang disenyo ng mga ito. 
Ang ilan ay may lagayan ng pagkain at tubig, la- 
karan, at balkonahe, kung saan maaaring mag- 
masid ang mga ibon. Ang mga ito ay karaniwan 


"Bagaman mukhang totoo, ang disenyo ng mga hawlang ito 
ay karaniwan nang hindi kuha sa espesipikong mga gusali. 


FEATURE 


nang inilalagay sa gilid ng gusali na tinatamaan 
ng araw at hindi masyadong mahangin--malayo 
sa mga pusa, aso, at tao. Kung minsan, ang di- 
senyo ng mga hawlang ito ay hindi lang para sa 
mga ibon kundi palamuti rin sa isang gusali. 
Makikita rin ang mga hawla sa gilid ng maliliit at 
malalaking moske, pati na sa mga pampubli- 
kong inuman, aklatan, tulay, at pribadong mga 
bahay. 


Nakalulungkot, marami sa munting man- 
siyong ito ang unti-unting nasisira sa paglipas 
ng panahon. Sinasadya naman itong sirain ng 
iba na hindi interesado rito. Bihira na ngayon 
ang ganitong mga hawla. Pero kapag pumasyal 
ka sa Istanbul at interesado ka sa sinaunang 
mga arkitektura, subukan mong hanapin ang 
munti at magandang mga istrukturang ito sa 
mga medya-agwa. Ngayong alam mo na ang 
tungkol dito, masisiyahan kang makita ang mga 
munting mansiyong ito kapag pumasyal ka sa 
Istanbul. 


Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! | 5 


"4 " 


pa God designed us to require a certain 


amount of sleep. Have you ever 


thought about why? God pulls an 
Yo U M U ct G et S sp all-nighter every night (Isaiah 40:28), 

whereas we require several hours of 
unconsciousness. 
Surely God had several reasons for 
creating us this way. Perhaps He 
used it to help keep us humble --to 
remind us that, while human, we are 
limited. It's certainly also a means 
of developing character: making 
choices to use our waking hours 
wisely, and to exercise discipline in 
our bedtime. 
Some believe they can catch up 
on lost sleep over the weekend. 
Not true. In fact, sleeping late on 
Saturdays only lets your sleep clock 
drift later, making it even harder to 
wake up on Monday, according to 
the book Chronotherapy. So what 
do you do? Few of us have the 
option of sleeping in indefinitely. 
Our realchoice comes several hours 
before that-- AT BEDTIME. So obey 
this law of health, and go to bed on 
time. Your quality of life depends on 
it. (Trumpet Weekly) 


Introducing “VIDA Cardio-Ceutical Drink” the New and the 
WORLDS 1st Cardio-Ceutical Drink, especially for Your HEART! 


@ trans-resveratrol available. It 
is a nature-identical form of 

resveratrol. It has comprehensive 
safety data that is unmatched by 
any other form of resveratrol. It has 
undergone 10 years of development 
and testing. It is one of the leading 
resveratrol dietary and food 
ingredients to meet a high safety 
standard. Is is free from pesticides 
and herbicides and can be used 


“Clinical Human Studies shows 
that intake of LycoVera Natura- 
Blend resulted to 6246 to 

9196 immediate increase in 
Artery Dilation within 1 hour, 
monitored thru FMD” by Dr. 
Peter Howe of University of 
South Australia. “Clinical Human 
studies also shows that intake of 
75mg of LycoVera Natura-Blend 
daily for 6 to 8 weeks resulted to 


2396 increase in Artery Dilation thru technology developed by in a variety of dietary supplement 
FMD monitoring” according to Dr. Iris DSM that protects the nutrients and food and beverages. Is has 
Kunz (Senior Scientist 8. Clinical Trial during manufacturing and storage self-affirmed Generally Recognized 
Manager). Flow Mediated Dilation and then releases them in the as Safe (GRAS) status by an 

(FMD) is a well-known and medically 8783stomach. independent panel of experts, and is 
accepted gauge and biomarker Vida@ is a high-potency, convenient produced according to Food GMP 
of human cardiovascular health. and safe trans-resveratrol for (Good Manufacturing Principles), 
The advanced process guarantees healthy aging and healthy heart. It while meeting OU Kosher and Halal 
superior nutrient absorption. It is a is 9946 pure - the purest form of requirements. 


6 | Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! 


PINOY RECIPE 


(Mga Kakanin at Panghimagas) 


MGA SANGKAP: 
Toge 

Hipon 

Itlog 

Tokwa 

Cornstarch o arina 
Atsuete 

Asin 


PARAAN NG PAGLULUTO: 

1. Mag-init ng mantika sa kawali. Ang dami ng 
mantika ay kailangang sapat upang lumutang ang 
okoy at maluto pati ang loob. 

2. Tunawin ang cornstarch o arina sa kaunting 
tubig na may atsuete at batihing kasama ng itlog. 
3. Timplahan ng kaunting asin. Banlian ang toge. 
4. Ilatag sa platito ang kaunting toge, ipaibabaw 
rito ang 1 02 hipong binanlian at 2 pirasong 
tokwa. 

5. Buhusan ng 3 kutsarang tinunaw na cornstarch 
o arina. 


Hinulmang sago 1 niyog, ginadgad 


Ja tasa ng maliit na sago 1 tasa ng maiit na tubig 
3A tasa ng tubig Panutsa: 

1 kutsarang pandan 1 kg panutsa 

Flavoring 2 tasa ng tubig 


1 tasa ng maliit na sago 


1. Ihanda ang hinulmang sago 

2. Ibabad ang “ tasa sa 34 tasa ng tubig hanggang matunaw. Itabi. 

3. Pakuluan ang 4 na tasa ng tubig. Isama ang natirang sago at lutuin. 
Isama ang tinunaw na sago. Lutuin hanggang lumapot. 

4. Isalin sa muffin pan o hulmahan ng puto. Palamigin. 

5. Ihanda ang gata. Isama ang tubig sa ginadgad na niyog. Pigain. Itabi 
ang nakuhang gata. 

6. Pakuluin ang tubig at panutsa hanggang matunaw. Salain. 

7. Ibalik sa apoy hanggang lumapot. Ilipat ang hinulmang sago sa isang 
mangkok. 

8. Lagyan ng gata at timplahan ng panutsa para tumamis. 


Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! | 7 


PANGKABUHAYAN 


One key to a successful business start-up and 
expansion is your ability to obtain and secure 
appropriate financing. Raising capital is the 
most basic of all business activities. Remem- 
ber, it takes money to make more money. 


Flip open trade publications and business 
newspapers, and you will be bombarded by 
reports of abundance of available capital for 
entrepreneurial start-ups, particularly for the 
dot.coms. The financial news would have you 
believe that more money is available for new 
business ventures than there are good busi- 
ness ideas. 


However, while venture capital may be over- 
flowing for the Internet start-ups, the real sce- 
nario for small businesses (and worse, home- 
based businesses) is far different. Capital is 
hard to come-by, especially if: (a) you do not 
have a good business idea or business plan 
that will make rich backers run to you in the 
hope of multiplying their savings exponen- 
tially: and (b) you may have a good business 
idea, but you do not know anyone who mat- 
ters. The problem is that most beginning 
“business builders” doesn't know what to be- 


lieve or which way to turn for help. 


Then again, business means risk, and success 
comes to those who focus on their goals and 
actually do something. Who knows, you may 
be lucky and dispel stories of “tight money.” 
You first step should be to start making phone 
calls -- talking to people, and making appoint- 
ments to discuss your plans with the people 
who have money to invest. When yousre 
looking for money, it5s essential that you get 
the word out to as many potential investors 
as possible. 


There are several sources to consider when 
looking for financing. Donst make the mistake 
of thinking that the only place you can find 


the money you need is through the bank or 
finance company. Explore all of your options 
before making a decision. These include - 


The first place to look for financing is right 
at home and personal savings and assets 
are the easiest source of capital. If you have 
money set aside, you use it instead of borrow- 
ing or rounding up investors. Or, you can take 
an inventory of items you do not need and 
have a garage sale. Most people are pleas- 
antly surprised how much cash they can raise 
in a single weekend. You can also use your 
stocks, bonds, pension plans, life insurance 
policies and real estate to raise the needed 
capital. Those who own homes oftentimes 
secure equity loans and use the proceeds to 
start a business. 


However, most beginning entrepreneurs don't 
have adequate personal savings to fund a 
business start-up. Others, on the other hand, 
have savings but refuse to dip into their piggy 
bank for a variety of reasons. It may be their 
retirement money or for emergencies, while 
others would rather use their savings as col- 
lateral and borrow against it at a low interest 
rate. 


Next, turn to members of your family or close 
friends who have faith in you and want to 
see you succeed. Borrowing from a friend or 
relative is generally the most readily available 
source, especially when the capital require- 
ment is smaller. Relatives and people you 
know need fewer assurances and are more 
open to your ideas than professional inves- 
tors. They are also more patient if your busi- 
ness takes longer than expected to get off 
the ground. Offer to repay them through profit 
sharing. 


If you are borrowing from family members 
instead of asking them to invest, maintain a 
very businesslike and impersonal procedure. 
To avoid putting strain on the relationship, it 
is better to draw up a formal agreement in or- 
der to put the terms of the loan in writing. It is 
important to view the participants as business 
associates. (by Isabel M. Isidro) 


MGA 
MATUTO 


MAGANDANG 
BALITA!!! 


Para Sa Lahat Ng 


sa Kuwait na gustong mag- 


Enroll BSBA 


From CHED accredited University in the Philippines 
Bachelor of Science in 

Business Administration 

s Major in Marketing 

s Major in Management 


2D 82. 3D 


Professionally 
with Projects 


e Ms Word e Ms Excel ” Powerpoint 
e Program Installation “” Data Entry 


#Business Correspondence ” Office Etiquette . 


eCustomer Services 5” Telephonic Techniques 
“Meetings Arrangement "” Time Management 
eFiling System ” Interview Practice 

i UEWET REN -ELEWEN G1 :11ANe 
IG S87. Seminar Reservation!!! 


ICSA Kuwait City, Maliya, Panasonic Tower, 8th Floor 


Kayo po ang pipili ng inyong schedule. P 


Buhay sa ibang bansa 


Hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Oo, siguro man ay 
nakakabili sila ng mga magagandang gamit pero hindi ibig 
sabihin nun ay mayaman na sila. Alam ko marami sa mga 
tao na sinasabi Uy! Nasa ibang bansa ka naman akin nalang 
yung “ kung ano man yung hiningi.” Hindi ho porke't nasa 
ibang bansa yung tao eh kaya ng bilhin ang lahat ng mga 
bago, pinaghirapan nila yan. Minsan ba naisip niyo ba kung 
kumakain ba sila ng maayos at nakatira sa magandang lu- 
gar? Sa tingin ko, kokonting tao lang ang nakakaisip niyan. 
Dito sa dubai, hindi lang isa ang pinagta-trabahuan ng mga 
pinoy dito hanggang sa makakaya nila maghahanap pa sila 
ng trabaho para lang may maipadala sa pinas, may ipag- 
bayad sa pagkain at tirahan nila. 

Dito sa dubai, maliit na kwarto lang tinutuluyan ng mga pinoy. 
Sa isang kwarto asahan mo na 5 hanggang 8 ang natutu- 
log sa iisang kwarto. Mahal kasi ang mag-bed space dito. 
Aabot ng Aed.500 to 1000 katumbas niyan ay mahigit 5000 
to 12000 pesos. Buti nga kami naka-haon na sa crisis kahit 
papano. Kahit na maliit lang “tong tinutuluyan namin okay na 
yun basta magkakasama kami ng pamliya ko. 


Buti nga sa ibang mga bansa libre ang pag-aaral. Dito sa 
dubai hindi. Yung highschool tuition fee dito, tuition fee na 
yun ng mga college sa La Salle, pwera biro, ganon talaga 
kamahal dito. Ngayon may isa akong kapatid na nag-aaral 
grade six siya ngayon at ang libro niya eh Aed. 1400, i-mul- 
tiply mo sa 12, ganon ang halaga ng libro niya. Pero, kapag 
binili mo sa pinas yung libro na yun nasa 5000 pesos lang. 
Take note: Ang libro ho na ginagamit namin dito ay libro ho 
na galing sa pinas. At o0, sa isang philippine school po kami 
nag-aaral. 

Hindi porke't nasa ibang bansa kami, eh mayaman na kami. 
Hindi ho kami bangko at lalong-lalo na hindi namin pinupulot 
ang mga kinikita naming pera. (ohmyyhen.tumblr.com) 


BUHAY OFW 


Abdullah Joselito Tabing 


Buhay OFW 


Akala ng marami masarap at masaya ang buhay sa ibang 
bansa. Kumikita ng malaki at nabibili ang mga luho na hindi 
kayang makuha nung nasa Pinas pa. Dyan nagkakamali 
ang halos karamihan satin, hindi madali at hindi biro ang 
dinadanas ng mga taong nagpapa-alipin sa ibang mga lahi 
para kumita ng pera at maipadala sa kani-kanilang pami- 
Iya. 

Mas madalas nararamdaman ng mga kababayan natin ang 
lungkot ng pagkawalay sa kanilang mga pamilya at mahal 
sa buhay. Nahihirapan sa kani-kanilang trabaho, pagtitiis 
sa init at lamig ng klima sa bansa, pagtitipid sa sarili na 
halos hindi na kumain para lang makaipon at ibigay sa 
pamilya. Yan ang karaniwan at normal na nararanasan ng 
bawat isang kabayan na nakipagsapalaran sa ibang bansa. 
Ang iba, kumakapit sa patalim na ibenta ang sarili para 
lang mabuhay sa lugar na pinili nilang pagtrabuhahuhan, 
kung minamalas naman, inaabuso at sinasaktan ng kanil- 
ang mga amo. 


Yan ang totoong mundo ng mga OFW. Nakakalungkot 
isipin na hindi ito nakikita ng mga tao na mismong nasa 
bansa natin. Yung ibang mga pamilya nila, hindi man lang 
makuhang kamustahin ang mga kabayan natin kung ano na 
ba ang nangyayari sa kanila. Makukuhang kamustahin ka- 
pag may kailangan at pagkatapos nun, wala na. May mga 
panahon din na kapag tumawag si kabayan, magtatanong 
pa kung bakit sya napatawag, hindi man lang ba nila nai- 
sip kung gano kahirap tiisin ang lungkot at pagkasabik na 
makausap ang miyembro ng pamilya. Dun lang naman na- 
papawi ang lahat ng lungkot, hirap at pagkasabik na dina- 
danas nila, ang makausap ang kani-kanilang pamilya 
Masakit man isipin, may mga tao talagang hindi nakikita 
ang nararamdaman at sakripisyong ginagawa ng isang tao. 
(omgkristelann, tumblr.com/BuhayOFW) 


Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! | 9 


By Sarah Mailyn Rodriguez 


10 | Filipino Magazine sapan Po Natin! 


out of the dark and mysterious jungle more than 9,200 feet, the mist-hidden Mount 

Roraima abruptly emerges. This majestic mesa or “Tepui” (an indigenous term for a 
flat-toped mountain with vertical sides) is the highest mountain in the Pacaraima Mountains. 
The mountain is part of Venezuela's Canaima National Park, a UNESCO World Heritage 
Site. 


Mount Roraima is a mountain climber's paradise with all routes besides the Paraitepui route 
requiring technical climbing gear. Monte Roraima was the first of the Tepuis to be climbed 
and credit goes to English botanist Everard In Thurn on an expedition sponsored by the 
Royal Geographical Society in 1884. It was his subsequent lectures in England that are be- 
lieved to have inspired Sir Arthur Conan Doyle's book “The Lost World.” 


Modern day adventurers and seekers of the paranormal will not be disappointed with an 
expedition to Mount Roraima. Roraima is known for its incredibly high frequency of UFO 
sightings, both atop and around the plateau. Once travelers embark upon the journey, the 
mundane is left behind. Roraima becomes another world and strange things happen up 
there. Unexplainable twirling lights spotted by tourists on numerous occasions hover above 


De within the heart of South America, bordering Venezuela, Brazil and Guyana, rising 


Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! | 11 


or between Roraima and another nearby tepui, Kukenaam. Many 
unsuspecting tourists are known to experience altered states up 
on Roraima. Mesmerized by the euphoria of the summit, some go 
leaping about the rocks. Women in particular, perhaps channeling 
the Amazonian Goddess, often experience intense feelings of rev- 
erie and at times promiscuousness. Susceptible men have reported 
being startled awake by bizarre dreams involving extra-terrestrials. 


One intrepid explorer, David Joshua Jennings wrote the following 
about his experiences atop Roraima: “Upon reaching the summit, 
the environment up top is otherworldly, with giant craggy boulders 
carpeted in moss, black crates and steaming fissures that stretch 
as far as the eye can see. There is an ever-present, eerie fog out of 
which bizarre rock formations appear and disappear, shaped like 
mushrooms, elephants, flying turtles and cathedrals. | would assert 
that | am (probably) not insane, nor would | believe any story of 
paranormal activity without experiencing it myself, but up on top of 
Roraima, things are downright spooky. There is a constant feeling 
that you are being watched, or that you are interacting with invisible 
beings. | survived Roraima without being abducted. Although I did 
not see any aliens, | cannot help but feel | encountered something. 
Even now | get goose bumps when | think of that mysterious, lost 
world.” (tekgnostics.blogspot.com) 


12 | Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! 


Ni Usta. Halima Mantawil 
Head, Women Section 
KPCCenter, Kuwait 


Lesson 45 


Magkakasama na Magkakahiwalay na 


Ang kahulugan sa” pa osasaling titik“ titik ng salitang 73 mga titik ng salitang 


lagalag Arabik Arabik 
Lupa Ardhon (tas) lag 

Langit Samaaun si NAG 
Dagat Bahron pes Je 3 
Ilog Nahron KU soo 
Ulan Mataron Ki? ER a 


Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! | 13 


PULUBI: Boss, palimos po. 

TONYO: linom ka o magyoyosi? 

PULUBI: Wala po akong bisyo. 

TONYO: Okey. Sumama ka sa akin para malaman 
ng nanay ko ang nangyayari sa taong walang bisyo 


GIRL: Hayop ka, niloloko mo ako! 

AL: Bakit, wala naman akong ginagawa ah! 

GIRL: Anong wala? Nakita kita kanina, may kasama 
kang ibang babae, magkahawak pa kamay nyo! 
Niloloko mo ako! 

AL: Makinig ka muna... hindi kita niloloko, maniwala 
ka... Yung kasama ko kanina ang niloloko ko! 


BOYFRIEND: Pakasal na tayo? 

GIRLFRIEND: Sige! 

BOYFRIEND: San mo gusto? Sa Pari o sa Judge? 
GIRLFRIEND: Syempre sayo! Tangang to, nirereto 
pa ako sa iba. 


TEACHER: Donald, what is the chemical 

formula for water? 

DONALD: HIJKLMN O. 

TEACHER: What are you talking about? 

DONALD: Masam, yesterday you said itss H to O. 


DIWATA: Ano ang iyong kahilingan? 

PANGET: Nakikita mo ang mapang ito? Dalhin 

mo ako sa bansang ito (new york) at sa babaeng 
nakalaan pra skin. 

DIWATA: Sorry, hanggang dito Ing sa pilipinas ang 
powers ko, iba na lang ang hilingin mo. 

PANGET: Sige, maging normal na tao ka na lang at 
pakasalanan mo ako... 

DIWATA: Patingin nga ng letcheng mapa na yan, at 
baka magawan ko ng paraan! 


GENIE: Bibigyan kita ng isang kahilingan. 
ALING DIONISIA: Talaga?... Gusto ko gumanda! 
GENIE: Buksan mo ang bote. 
ALING DIONISIA: At gaganda na ako? 

GENIE: Hindi... Babalik na lang ako. 


(Sa park tumae isang pulubi sa dyaryo, nakita 
ng guard...) 
GUARD: Bakit ka tumae dyan? 
PULUBI: Hindi ahh! 
GUARD: Kita ko nasa dyaryo! 
PULUBI: Bilis ah, katatae ko lang nasa balita na 
agad. 


PASAHERO: Manong matagal pa po ba mag iintay 
bago umalis ang jeep? 

DRIVER: Oo mag hintay pa tayo ng konti, wala pa 
kasing laman ang jeep eh. 

PASAHERO: Aba! Manong ano ang palagay mo sa 
akin, SABAW! 


JUNJUN: Huhuhu..huhuhu. 

AMA: Oh anak anu nag yari sayo bat ka umiiyak?? 

JUNJUN: Tay kasi po niloloko ako ng mga kalaro 
ko sabi nila malalaki raw ang bunganga ng pamilya 

natin.. Huhuhu.. 

AMA: Naku anak, wag ka ngang mag papaniwala 

sa mga sinasabi nila. Wala yung katotohanan. Kaya 

tumahan kana jan. Sige pumasok kna sa loob at 

mag hugas ka ng kamay, Kunin mo na yung mga 
PALA at kakain na tayo. 


PEDRO: ano ang tawag sa puting gulay? 
JUAN: Ano? 
PEDRO: PUTITO! Eh ung mas maputi sa putito? 
JUAN: Ano naman yan? 
PEDRO: MASH PUTITO! Eh yung mga boss ng 
mga putito? 
JUAN: Ano? 
PEDRO: PUTITO CHIEFS! 


14 | Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! 


Fatawa 
Uztaz Muslimin Palami Bhiruar 


Question: Our father died recently leaving no money or any wealth. Actually, he had told us a few months prior 
to his death that he was in debt to some people and that he had not paid zakah for six consecutive years. He 
was feeling guilty because he had no excuse for missing it, and he said he wanted to repent from that sin. My 
brother and | do not know what to do about these two issues, please advise us. Our father did accumulate 
enough money that was liable to zakah many years back, but we do not know how much was that money and 
he did not tell us. Also, he may not have left any records that may yield a good estimate. 


Answer: (by Hassen A. Laidi, Publisher and Editor, aI-Jumuah Magazine). 


Scholars of all the four mathahib are in agreement that when an indebted person dies, the first thing to be done 
for him after burial is to pay his debt from whatever inheritance he has left. If what he left is not enough (or if he 
left nothing) then no one -children, relatives, etc.- is obliged to take care of the debt, yet, its is good if someone 
does. And scholars highly recommend that the children of the demised or his siblings settle the debt -indeed, 
friends or any Muslims may volunteer to pay it and their reward from Allah shall be abundant, for this kind of 
helping one another, in life and death, is truly a noble and community-binding act. 


As financial rights of those who did their best to help us, debts are serious matter and failing to fulfill our side of 
the obligation, especially out of negligence, is a shortcoming even death will not absolve us from. Let us read 
the following hadeeth: 


Under the subheading, “Permission for transferring debts of a deceased person to someone else,” Imam Bukhari 
narrated that Salamah ibnul Akwa said, “Once we were sitting with the Prophet (saw) when a deceased man was 
brought for burial. They asked that, 'burial salah (Janazah) be made for him. The Prophet said, “Do you know 
if he has any debts?" It was said, “Yes.” He said, “Has he left anything?” They replied, “No.” He said, 'You make 
salah for your companion.” Abu Qatadah then said, “O Messenger of Allah, make salah for him and | will pay his 
debt.” So he (the Prophet) made salah of Janazah for the deceased.” 


Therefore, | advise you to pay your father's debt from your own money or, if you cannot, try to find someone who 
is willing to pay it from his zakah or as a charity on behalf of your father. You should also do your best to resolve 
the issue of the unpaid zakah. 


Zakah, most scholars believe, is a matter of worship as well as a right in our wealth, which is due to the poor and 
the needy in our communities. So when a person chooses not to make it (when it becomes due upon him) he is 
actually violating two rights: that of Allah and of the poor. 


But Allah accepts the repentance from those who seek it from Him, and by this way, the right of Allah gets ful- 
filled for He says, “He is the One who accepts the repentance from His servants, and remits the sins. He is fully 
aware of everything you do.” (Qur'an 42:25) Now that leaves you with the second right to take care of, which can 
be fulfilled only through paying the zakah to whon it is rightfully due. And to do that you need to come up with 
the best estimate of the zakatable sum in those years. The amount of zakah will then be 2.596 of that sum and 
you repeat that for each year. So, if your estimate is 10,000 per year, you have to pay 250 per year of the total of 
1,500 to the poor and needy in your community. Do not worry much about the accuracy of your estimate, use 
whatever information you have and Allah will not hold you accountable for mistakes you have no control over, 
“Allah does not burden a soul beyond its capacity.” (Qur'an 2:286) 


May Allah reward you for being good to your father, and know that this would, indeed, be the least you could 
do for him. Please keep your father in your du'a, and may Allah accept your efforts to fulfill rights due to oth- 
ers for that will bring so much peace, comfort and stability to your community. Allah Knows best. (Al-Jumuah 
Magazine) 


Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! | 15 


NG Bb 


NGA Why is the fam 
uw” ts solmportant it 


Muslims? 


The peace and security offered by a stable 
family unit is greatly valued and seen as 
essential for the spiritual growth of its members. It 
is quite common in the Muslim community to find 
large, extended families living together, providing 

comfort, security and support to one another. 


T5 family is the foundation of Islamic society. 


Parents are greatly respected in the Islamic 
tradition. Mothers, in particular are greatly 
honored. God says in the Qur'an: "And we have 
enjoined upon man to be good to his parents. 
With difficulty upon difficultly did his mother bear 
him, and wean him for two years. Show gratitude 
to Me and to your parents, to Me is your final 
goal!" (Qur'an 31:14) 


Marrying and establishing a family is very strongly 
encouraged. "And among His signs is that He 


created for you mates from among yourselves: 
that you may find peace with them. And He put 
between you love and compassion. Surely in this 
are signs for people who reflect." (Qur'an 30:21) 


A Muslim marriage is both a sacred act and a 
legal agreement, in which either the groom or 
the bride is free to include legitimate conditions. 
Marriage customs vary widely from country to 
country. 


Prophet Muhammad is reported to have said: 
"When a servant of God marries, he completes 
half his faith." Marriage is the institution upon 
which families are based. (discoverislam.com) 


Samahang Balik-Islam Born-Muslim 
facebook.com/BalikislamBornmuslim 


16 | Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! 


Ust. Mohammad F. Sumaway 


Ang Iyong Pamilya 


ng Islam ay sadyang labis na masigasig sa pagtatatag at pagpapanatili ng [isang 
Aiimawa pamilya, gayundin sa pangangalaga rito mula sa lahat ng makasisira 

rito at mula sa mga nagbabanta ng paglihis sa mga pundasyon nito, sapagka't ang 
kabutihan ng pamilya at ang pagbuo nito ay nagsisilbing katiyakan tungo sa kabutihan ng 
bawat isa at ng pamayanan o lipunan sa pangkalahatang pananaw nito. 


Nakikita ang Pangangalaga ng Islam sa Pamilya Nang Ayon sa Mga Sumusunod: 
Pinahalagahan ng Islam ang prinsipyo ng pag-aasawa at ang pagbuo ng pamilya, at ito 
ay itinuring bilang isa sa pinakadakilang gawain at isang kaparaanan ng mga Propeta. 
Batay sa sinabi niya(saw): “Nguni't ako ay nag-aayuno at kumakain (pagkaraan ng pag- 
aayuno, nagsasagawa ng Salaah (pagdarasal) at nagpapahinga, at gayundin ako ay 
nag-aasawa ng mga babae, kaya sinuman ang tumanggi sa aking Sunnah (kaparaanan), 
magkagayon siya ay hindi kabilang sa akin [sa aking Ummah]”. (AI-Bukhari: 4776 - 
Muslim: 1401) 


Itinuring ng Qur'an na kabilang sa pinakadakila na mga biyaya at mga Tanda ang 
anumang nilikha ng Allah na kapanatagan, pag-ibig, habag at kagalakan sa pagitan 

ng lalaki at ng kanyang asawa. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi:(At kabilang sa 
Kanyang mga ayaat [palatandaan], na Kanyang nilikha para sa inyo ang mga asawang 
nagmula [rin] sa inyong mga sarili, upang inyong matagpuan sa kanila ang kapanatagan 
[ng loob] at Kanyang inilagay sa inyong pagitan ang pagmamahal at habag). Surah Ar- 
Rum (30): 21 


At ipinag-utos nito na pagaanin ang pag-aasawa at tulungan ang sinumang nagnanais 
na makasal upang mapangalagaan ang kalinisang-puri ng kanyang sarili. Batay sa sinabi 
niya(saw): “Mayroong tatlong tao na tiyak na tutulungan ng Allah” at kabilang sa tatlong 
ito ay ang isang nagnanais mag-asawa upang kanyang pangalagaan ang kalinisan ng 
kanyang puri”. (At-Tirmidhi: 1655) 


Ipinag-utos nito sa mga kabataan ang pag-aasawa, sapagka't ang pag-aasawa ay siyang 
tamang lunas upang kanilang mapigilan ang kanilang masidhing pagnanasang sekswal at 
upang kanilang matagpuan ang katiwasayan mula sa kanilang mga asawa. 


@ (Ang Gabay Para sa Bagong Muslim, p. 184185, 
“by Fahd Salem Omer Bahammam, Riyadh, 1433H) 


Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! | 17 


By Ullessis Abaya 


It is big news, but 
few know what 
it really means. 

And you need to 

know because this 
announcement 
will eventually 

affect you. 


(Robert Morley, The Trumpet Weekly) 


(CTe] [o 
Back? 


n January 16, Germany's 
central bank made a startling 
announcement. It asked 


America and France to return its 
gold. Seven hundred and forty-three 


gleaming tons will be relocated to 
vaults in Frankfurt. The statement 

by the second-biggest gold holder 

in the world sent a shudder through 
global markets. Newspapers went 
into speculation overdrive. Why is 
Germany asking for its gold back 
now? It is big news, but few know 
what it really means. And you need to 
know because this announcement will 
eventually affect you. 


But first, why is Germany's gold 

held in New York, London and Paris 
anyway? Why doesn't it hold its own 
gold? According to the Bundesbank, 
the reason is twofold. First, storing 
gold in America makes it easier to sell, 
or pledge, in case of an economic 
emergency. It is easier to trade to 
others who can then quickly take 
ownership. The second reason is 
that it was deemed safer to spread 
Germany's gold out during the Cold 
War to protect it from the Soviets. 
According to the Bundesbank, that is 
no longer a concern. That Germany 
feels safe enough to bring it home 
speaks volumes about Germany's 
changing relationship with Russia. But 
there is a third, unmentioned -- and 
far more important --reason Germany 
doesn't keep its gold at home. 


It goes back to World War Il. When 
the Allies finally stopped the German 
death machine in 1945--for the 
second time in 27 years, they 
purposed to ensure that Germany 
could never again destroy world 
peace. Forcing Germany to store 
its gold overseas was the primary 
financial mechanism preventing 
Germany from ever starting another 
war. As analyst Byron King notes, 
“One way for the U.S., Britain 

and France to keep a leash on 
Germany was to keep “German' 
gold under control outside of that 
country's borders” (Daily Resource 
Hunter, January 22). 


As long as the Allies controlled 
Germany's gold, the Allies had a 
conqueror's insurance policy that 
ensured Berlin would not again disturb 


WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS 


ry 


As long as the 
Allies controlled 
Germany's gold, 

the Allies had 

a conqueror's 
insurance policy 

that ensured Berlin 
would not again 
disturb the peace. 


the peace. Without its gold, Germany's 
currency, and thus its economy, could 
be destroyed virtually overnight. But 
now America, Britain and France 
appear to think that they no longer 
need that insurance policy. That is a 
tragic mistake. 


Germany's Bundesbank noted that 

it has already repatriated most of 

its gold from London. Frankfurt has 
retaken possession of 937 out of 
1,433 tons stored across the Channel. 
Now it is repatriating 330 tons of gold 
from America, which equates to about 
20 percent of its holdings in the U.S. 


Interestingly, the German central bank 
says it will take seven years to get its 
gold from America. Is America still 
hesitating at relinquishing control over 
Germany? 


The most important part of Germany's 
announcement, though, may be that 
it is taking full custody of ALL of its 
gold held in Paris. All 412 tons will be 
transferred home--and you can be 
sure it won't take seven years. It took 
less than three years for Germany 

to remove more than twice that 

much from Britain. This is a sign that 


Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! | 19 


Germany is about to stop playing Mr. 
Nice Guy with France. 


A big battle is raging over control of 
Europe's economic destiny. Northern 
Europe, led by Germany, is fighting 
for control of the European Central 
Bank against a group of mostly 
southern nations, led by France. The 
outcome will impact euro exchange 
rates, debt markets, employment, 
social stability --and ultimately, which 
countries will even remain part of the 
eurozone. 


“The Germans kind of feel like they've 
been overrun in this decision-making 
process,” says Michael C. Burda, an 
economist at the Humboldt University 
of Berlin. Bringing the gold home, he 
said, “is just a signal that Germany is 
not going to take this much longer.” 


Germany is getting ready to deal 
emphatically, and once and for 


all, with France. France is about 

to find out who the true financial 
power of Europe is. And Germany 
is signaling to the world that the 
days of its apologizing for its World 
War Il past are over. No longer will it 
weakly submit to Paris's demands. 
But after Berlin silences Paris, what 
will its next move be? 


Here is what Trumpet editor in 

chief Gerald Flurry wrote after Russia 
invaded Georgia in 2008: “1 believe 

it is very likely Germany and Russia 
have already cut a deal. ...The 
presence of a deal between these two 
nations is not a sign of peace. Like 
the Molotov-Ribbentrop pact, and so 
many others before it, it is a sign of 
exactly the opposite. Both of these 
nations are looking to secure their 
shared border-- so they can pursue 


their imperialistic aims elsewhere! It 
is a precursor to war! That is the way 
they operate! And the U.S. has no 
clue.” Germany has largely secured 
its border with Russia. Its willingness 
to store its gold in Frankfurt again is 
evidence it no longer fears Moscow 
like it did in the Soviet Union days. 
With its eastern flank now fairly 
secure, Germany is going after Paris 
for unchallenged control of Europe. 
Then, once it is done subduing its only 
major counterweight in Europe, it will 
turn on America and Britain. 


Germany's old World War Il foes 

will soon regret turning Germany 
loose. The world is about to see a 
much stronger Bundesbank --and 
consequently, a more aggressive 
German nation. German confidence 
and power grows with the clink of 
each brick it adds to its towering stack 
of gold. 


20 | Filipino Magazine Pag-usapan Po Natin! 


| 
Hummingbird 
Mas Mabilis 


Pa sa 
Fighter Jet” 


Kung haba ng 
katawan at bilis kada 
segundo ang pag- 
uusapan, ang isang 
bumubulusok na 
hummingbird ay mas 
mabilis pa kaysa sa 
fighter jet, ang sabi 
ng isang mananaliksik 
sa University of 
California, Berkeley, 
E.U.A. Kinunan ni 
Christopher Clark ng 
Video ang panliligaw 
ng mga lalaking 
Anna's hummingbird 
at ayon sa kaniyang 
kalkulasyon, kapag 
lumilipad ito nang 
pabulusok para 
magpasikat sa 
babaing hummingbird, 
ang distansiyang 
nalilipad ng ibong 

ito kada segundo ay 
“umaabot nang halos 
400 beses ng haba ng 
katawan nito.” Sinabi 
ni Clark na “mas 
mabilis pa [ito] kaysa 
sa fighter jet” na todo 
na ang bilis. Kapag 
pumapaimbulog 

na ito, nilalabanan 
nito ang puwersang 
sampung beses na 
mas malakas kaysa 
sa grabidad --higit pa 
sa puwersang kayang 
matagalan ng mga 
piloto ng jet nang 
hindi nawawalan ng 
malay. 


Sinasabing maaaring 
gayahin ng mga 
ibong martines ang 
huni ng mahigit sa 

40 iba't ibang ibon. 
Subalit hindi lang 
iyon ang kaya nilang 
gawin. Napansin 

na ginagaya ng 
karaniwang martines 
ang tunog ng mga 
bus, sirena, lagaring 
de-motor, alarma ng 
kotse, tupa, at kahit 
ang humahalinghing 
na mga kabayo. 
Subalit ngayon ay 
nadagdagan pa ang 
tunog na kaya nilang 
gayahin--ang kiriring 
ng mga cell phone. 
Kaya “kapag nakarinig 
ka ng cell phone na 
kumiriring buhat sa 
labas, baka magulat 
ka na ang cell 
phone" ay may mga 
balahibo,” ang ulat 
ng magasing National 
Geographic. “Habang 
dumarami ang mga 
cell phone, malamang 
na dumami pa ang 
tunog na matutularan 
ng mga mocking bird, 
mayna, at ng iba pang 
mga manggagaya,” 
ang sabi ng magasin. 


#Mahirap na 
JELEULPIEE 
“EMUELETL]: 
Pagsisinu- 
ngaling” 


Natuklasan ng mga 
mananaliksik sa University 
of Pennsylvania na mas 
nahihirapang magtrabaho 
ang utak kapag 
nagsisinungaling kaysa 
kapag nagsasabi ng totoo. 
Nagsagawa ng pag-aaral 
si Dr. Daniel Langleben 
hinggil sa kababalaghang 
ito sa pamamagitan 

ng paggamit ng isang 
functional magnetic 
resonance imaging (fMRI) 
na makina upang matukoy 
kung aling bahagi ng 
utak ang gumagana 
kapag nagsisinungaling 
ang isang tao. Kapag 
napaharap sa isang 
tanong, kailangan munang 
iproseso ito ng ating utak. 
Pagkatapos, “halos sa 
pamamagitan ng likas 

na ugali, iisipin muna 

ng isang sinungaling 

ang tamang sagot bago 
lumikha o magsabi 

ng maling sagot,” ang 
ulat ng The News ng 
Mexico City. “Ang utak 
ay napipiga sa kaiisip 

ng isasagot,” ang sabi 

ni Langleben. “Ang 
proseso ng pagsasabi ng 
isang kasinungalingan 

ay higit na masalimuot 
kaysa sa pagsasabi 

ng katotohanan, na 
nagdudulot ng higit na 
gawain sa neuron.” Ang 
higit na gawaing ito ng 
neuron ay makikita sa 
isang fMRI na tulad ng 
liwanag ng bombilya. 
“Kahit pa nga sa matamis 
ang dila, mahirap na 
trabaho para sa utak ang 
pagsisinungaling,” ang 
sabi ng pahayagan. 


Dumaraming 
Reserba ng 
mga Sandata 
sa Daigdig 


Noong 2001, tinatayang 
639 na milyong maliliit 
na armas ang nasa 
kamay ng mga pulis, 
militar, rebeldeng 
puwersa, at mga 
indibiduwal sa buong 
daigdig, ang ulat 

ng Small Arms Survey 
2002, isang pag-aaral 
na tinustusan ng UN. 
“Ito ay mas mataas 
nang di-kukulangin 

sa 16 na porsiyento 
kaysa sa naunang 
pagtaya,” ang sabi 

ng Survey. Karagdagan 
pa, ang reserba ng 
maliliit na armas sa 
daigdig ay dumarami 
nang humigit-kumulang 
sa 1 porsiyento bawat 
taon bunga ng bagong 
mga produksiyon. Sa 
kasalukuyan, ang mga 
pistola, riple, kanyon, at 
mga rocket launcher na 
napapasan sa balikat 
ay ginagawa ng mga 
1,000 kompanya sa 
mahigit na 98 bansa 

sa buong daigdig. 
Ayon sa ulat, “ang 
[kabuuang] halaga na 
ginugugol sa paggawa 
ng maliliit na armas 

sa daigdig, kasali 

na ang munisyon, 
noong taong 2000 

... ay tinatayang di- 
kukulangin sa 7 bilyong 
dolyar (U.S.).” Mula 80 
hanggang 90 porsiyento 
ng pandaigdig na 
kalakalan ng maliliit na 
armas ay legal, na ang 
pinakamalaking bilang 
ng mga sandata (59 na 
porsiyento) ay pag-aari 
ng mga sibilyan. 


(Gumising! Magazine) 


PF gat 


